Welsh A5_ leaflet _4F_ Vote yes.gxp Layout 1—(82/08/2022 16:53. Page l 


Digon 
yw digon 


PLEIDLEISIWCH IE AR 7.9.22 


ucu 


University and College Union 
Undeb Prifysgol a Choleg Cymru 


Welsh A5 leaflet 4F_ Vote _yes.gxp Layout 1—(82/08/2022 16:53. Page 2 


Rydych wedi gweithio drwy gydol y 
pandemig gan gynhyrchu'r incwm 
uchaf erioed ar gyfer y sector ac wedi 
cael eich gwobrwyo ag ymosodiadau 
ar eich cyflog, amodau gwaith a 
phensiynau. 


Y gwir yw, nid ydym oll yn hyn 
gyda'n gilydd. Wrth i'n haelodau weld 
eu cyflogau yn disgyn 2596 ers 2009, 
mae is-gangellorion prifysgolion ac 
aelodau uwch o staff wedi bod yn 
casglu cyflogau chwe ffigwr. 


Mae gweithwyr ym mhob man yn codi 
eu llais ac yn dweud digon yw digon. 
A yw'n amser i ni ymuno â nhw? 


Ddydd Mercher 7 Medi, byddwch yn 
cael pleidleisio dros weithredu 
diwydiannol. Byddai pleidlais ie yn 
arwain at weithredu digynsail ar draws 
y sector yn erbyn yr anghydfodau hyn. 
Mae gennym gyfle i ddod â phob 
prifysgol i stop am y tro cyntaf yn 
hanes ein hundeb, i newid y drefn ac i 
osod ein hundeb ar y trywydd cywir i 
sicrhau bargen er mwyn newid y drefn. 


Mae'n amser i godi llais a rhoi stop 
ar y dirywiad i'n cyflog, ein 
hamodau gwaith, a'n pensiynau. 


